WicipediA 

Bengaleg 


Siaredir Bengaleg (Bengaleg: ^T°'TÎ Banglá) ym Mengal, 
rhanbarth yn is-gyfandir India yn ne Asia sy'n ymestyn 
rhwng Bangladesh a thalaith Gorllewin Bengal yn India. 

Mae'n aelod o'r ieithoedd Indo-Ariaidd ac mae'n perthyn i 
ieithoedd eraill Gogledd India, yn enwedig Assameg, Or'ra 
a Maithih. 

Llenyddiaeth 


Mae gan y Fengaleg lenyddiaeth hen a diddorol. 
Rabindranath Tagore yw'r awdur Bengaleg enwocaf. 


Bengaleg (^T^TÎ Banla) 

Siaredir 

yn: 

Bangladesh, India, 

cymunedau sylweddol yn y 
DU, Myanmar, Oman, EAU 

Parth: 

De Asia 

Cyfanswm 

0 

siaradwyr: 

207 miliwn 

Safle yn ôl 

nifer 

siaradwyr: 

4-7 

Achrestr 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol: 

Indo-lraneg 

Indo-Ariaidd 

Ardal dwyreiniol 

Bengaleg 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

Bangladesh, India (Gorllewin 

Bengal, Tripura) 

Rheolir 

Academi Bangla 

gan: 

(Bangladesh) 

Codau iaith 

ISO 639-1 

bn 

ISO 639-2 

ben 

ISO 639-3 

ben 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 



Argraffiad Bengaleg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


jfyji E ginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Bengaleg&action=edit). 


Wu iadur Chwiliwch am Bengaleg 
yn Wiciadur. 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Bengaleg&oldid=2275339" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 13 Mawrth 2017, am 04:51. 



























































Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 



